“ OAN 
Fatheiaid Gwrtheyrn. 


( nl Neuaddfaur, 3 


AM 'DDALA CADNAW PAN OEDD YR 
RHIN YN OER A RHEWLLID. 





Canir ar y don—*“ri ihramp o'r dre.” 





w 1 Llancwnllea Llangeitho 
Fu'n cael eu blino 'n fawr, 
Gan luaws o lwynogod 
—Gŵwnaïne adifrod bron bob awr 
A. methent eu difrodi, 
Na dodi rhain dan heirn, 
Danfonwyd dechreu'r fllwyddyn 
I 'mofyn cwn Gwrtheyrn. 
Daeth Jenkin Jones i'r lan 
Ai gwn gael gwneyd ei ran, 
A'r llwynog cyntaf godwyd 
Fe'i lladdwyd yn y fan. 





2 Daumawfed dydd o Ionawr 
Nol byn am naw o'r gloch 
'Tro^wd allan o Langeitho, 
' I chwiJio ^r cadnau coch ; 
Wrth chwilio daerau 'r Sysyll£ 
Yn wylìt fe gododd bant, 
A'r ewn bob un mewn munyd 
Roes ergyd ar ei dant, 


Rhew caled oedd *r hin, 

| Pob ma's yn gras a chrin 
Ond ffwrdd. a'r cwn trwy'r cyfan 
Fel taran wrth ei din, 

| 


o 


a 








“ 


jg 


2 





































9 Roedd y cwn a'r cynydd 
Yn awr mewn cwmydd cas, 
Yn rhuo fel taranau 
Ac yntai mewn a mas; 
Trwy lefydd cas heb arped 
Aeth wared dros y Van, 
Raìltgoch a'i holl goedwigoedd 
A ehroesodd Cwm Penlan: 
Rhew caled oedd yr hin, &c. 


4 Trwy odrau plwy' Cilcenin 


I gerwyn Craig yr Arth, 
Lle rhed ^r holl Ìwynogod 

Am gysgod o bob parth ; 
Âr fyr cas ddod odd yno 

A llwybro coed Tymawr, 
?Nol hyn fe groesodd Aeron | 

BEeb hidio 'r afon fawr. | 
Rhew caled oedd yr hin, &c, | 


5 Trwy wastod dyffryn Ystrad 


A'i lygad ar y de, 
Dros ddyffaith fanc Bryngoleu 
Rhag angau ffwrdd ag e. 
Nes myn'd i ddyffryn Croeddyn, 
Pryd darfu 'r madyn doi 
A nol dros ros Wernfeilig, 
Yn ffyrnig 'roedd yn ffoi 
Rhew caled oedd yr hin, &c. 


6 Feaeth trwy glos y Gelli, 


Fe roundiodd dy Craigwen, * 

'Trewynt a llawer etto 
Er mwyn cael safio 'i ben; 

Pryd hyn y cwn yn canlyn 4 
Heb undyn byw o'i plaid, 

Trwy'r clos, trwy'r ardd, trwy'r ydlan, 
Trwy'r tan os byddau 'n rhaid 

Rhew caled oedd yr hin, &c. 


Fe aeth trwy holl anialwch 
Pencnwc ag ailt y Gar, 
Athrosy banc i Giliau 
Heb fawr o'i gamrau 'n spar; 





9 


Cyn myned i Gaenewydd 
Caw'd arno ^r frydydd tro, 
Daeth nol trwy'r coed a'r cwmydd 
Ac fynydd heibio ^r Fro. 
Rhew caled oedd yr hin, &c. 


* $ Trwy Cwmydd Nantygelli, 

Yn heini dros y Fol, 

Pryd byn oedd cwn a dynion 
Yn ffyddlon ar ei ol ; 

Yn inlaen i Bantygwiail, 
O farewel a'r ei ffo, 

Gan lawer nawr fe 'i gwelwyd 
A bloeddywyd **Tali Ho.” 

Rhew caled oedd ^r hin 

A'r cwn trwy hyny ^n flin, 

Ond gyda 'r flloedd pan clywsant, 

Nesasant at ei din. 


9 Cyfeirio i Gastell Moiddyn 
I'r eithin,wnaeth y llanc, 
Ond tro'w?dfef i'r Cwrtnewydd 
Yn benrydd dros y banc, 
Ffordd hyn fe dorau 'i galon, 
Ca'dd droion chwech neu saith ; 
Yn caeau gwair Clynmeryn 
Rho'w'd terfyn ar ei daith, 
Ar waetha *r rhew a'r hin, 
Y dewrion gwn bob un, 
Gydiasant yn y diwedd — 
A'i dannedd yn ei din. 


10 O naw o'r gloch y borau 

Nes darfu goleu 'r haul, . 

Tro parai 'r dydd miredodd 
Na welodd neb o'i ail. 

So great a regue and vugrant 
He could not further go, 

Tlut was a joyful moment 
To hear the words *Dêad Ho.” 


Roedd yno wyr o wad, 
A'r cynydd heb naccad 


Wa 


». 
Wb 








4 








































Redasant ddleugain milltir 
O drawsdir ar ei trad. 


11 Ae vnerhai yn ei nabod, 
Un hynod oedd ei ben, 
, A llawer.o arwyddion 
Hleb'aw ei gynffon wen. “ 
?Roedd hwn os dauddeg mlynedd, 
A?iddane'd yn ddigwyn, 
LLadd gwyddau, geir, a hwyaid 
A'r defaid gwar a'r wyn. 
Pan ddaeth y cwn i'r lan, 
Caw^d llonydd yn y fan, 
Defetha wnawd y Robber 
Trwy ysgwier 4 cnes Dolellan. 


.12 Chwi ffarmwyr Caredigon 
A'r holl dylodion sy, * 
Does neb mor llwm yn Nghymru 
Heb iar oddeuti 'r ty, 
Am ladd yr holl llwynogod 
Rhag difrod bryna bro, 
Heb ofvn dim o*i dalu 
Gwnawn barchu liwn tra bo. 
Am fod e'n gwneyd ei ran, 
Fel brawd dros gryfa gwan, 
Trwy gadw cwn mor llydiog 
l*r llwynog yn Dolellan. ON 


T9 Chwi fonedd a chybyddion 
Rhai bydron yn y byd, 
Daioni neb nis mynwch 
Ond parchwch hwn o hyd; 
Pregethwyr a ffeiradon 
A-r holl stewardion sydd, 
Yn derbyn ffowls yn garnau 
A gwyddau rhai bob dydd, 
Dyrchafwch yn y fan 
I'r gadair Mab Dolellan, 
Bydd mwy o wyddau tewon 
A chewion ar eich rhan. 








€ 





Ui 


w 
ê 


! 
| 
LLANBEDR: Argraffwyd ac ar werth gan 4. DAFIS. 
| 





